Swala ya Witr 


Hukumu ya Swala ya Witri na Fadhla zake 


Witri ni sunna iliyotiliwa mkazo. Mtume (s.a.w) 
anasema: (Hakika Mwenyezi Mungu ni Mmoja, 
Anapenda Swala ya Witri basi Swalini Witri enyi 
watu wa Qur'ani) [Imepokewa na Abu Dcfud.]. 

Na alikuwa Mtume (s.a.w) akidumu nayo akiwa 
mjini na akiwa safarini 

Namna ya kuswali Witri 


1. Uchache wa Swala ya Witri ni rakaa moja na 
wingi wake ni rakaa kumi na moja au kumi na 
tatu, anaziswali mbilimbili kisha anaswali moja 
ya kufanyia witri. 


2. Na uchache wa ukamilifu ni rakaa tatu, 
ataswali rakaa mbili kisha atowe Salamu, kisha 



ataswali rakaa moja na atowe Salamu. Pia 
inafaa kwa mtu kuziswali hizo rakaa tatu kwa 


kikao cha Atahiyatu kimoja. Na inapendekezwa 
asome katika rakaa ya kwanza baada ya Fatiha 
sura ya Al-A'laa na katika rakaa ya pili sura ya 
Al-Kaafiruun, na katika rakaa ya tatu sura ya Al- 
Ikhlas, kwa hadithi iliyothubutu kutoka kwa 
ubayy bin Ka'b t kuwa alisema: (Alikuwa Mtume 
iH akisoma katika rakaa ya kwi^nSa ya witri 
'Sabbihisma Rabbikal A'laa', n^ katika ya pili 
'Qul yaa ayyuhal kaafiruun', na katika ya tatu 
'Qul Huwallaahu Ahad') [Imepokewa na 
Nasaai.j. 


/va Witri: 


Wakati wa Witri: 

Ni baada ya Swala ya Isha mpaka kutokea 
wakati wa Alfajiri. Na kuiswali kipindi cha 
theluthi ya mwisho ya usiku ni bora zaidi, kwa 
Hadithi ya Jaabir (RA) kuwa Mtume (s.a.w) 



alisema: (Atakaechele kutoamka mwisho wa 
usiku basi aswali witr mwanzo wake) [ 
Imepokewa na Muslim.], wala hatoswali tena 
witr, kwa neno lake Mtume (s.a.w) (Hakuna 


witri mbili katika usiku mmoja) [ Imepokewa na 
.Abu Daud.] 




i [ imepoKe 



